HEPATITIS 


AAPCHO 

A ssoeiation  of 
A sian  Pacific 
Community  Health 
Organizations 


Ano  Ang  Hepatitis  B? 

Ang  Hepatitis  B ay  isang  malubhang  impeksiyon 
sa  atay,  na  dala  ng  mikrobyong  tinatatawag  na 
Hepatitis  B Virus  (HBV). 

Ang  mga  dinadapuan  ng  impeksiyong  HBV  ay  nagkaka^ 
roon  ng  pamamaga  sa  atay.  Nguni’t  kahit  may  mga  sim 
tomas  na  sila  ng  sakit  sa  atay,  maaaring  hindi  pa  rin  matuk' 
lasan  ng  mga  maysakit  na  sila  pala’y  impektado  na  ng  HBV. 

Ang  mga  malalang  sintomas  ay 

naghahatid  ng  naka^ 
panlulumong  sakit. 
^Karamihan  ng  mga  tina^ 
tamaan  ng  HBV  ay 
gumagaling  sa  loob  ng 
ilang  linggo  at  nagka^ 
karoon  ng  “antibodies” 

(o  pamatay^bisa  sa  HBV)  sa 
kanilang  katawan.  Ito  ay  tinuturing 
na  isang  malubha  o “aeute”  na  kaso  ng 
HBV.  Ganumpaman,  ang  ilang 
maysakit  (5-10%)  ay  maaaring  hindi 
magkaroon  ng  antibodies  sa  HBV,  at 
maaaring  dalhin  nila  ang  mikrobyo  sa  loob  ng  katawan 
sa  loob  ng  maraming  taon  — o habang^buhay.  Ang  kon^ 
disyong  ito  ay  tinatawag  na  pangmatagalan  o “Chronic 
Hepatitis  B.”  Ito  ay  karaniwan  sa  mga  bata  at  sanggol. 

Maaaring  iilang  sintomas  lang  ang  ipakita  ng  may 
mga  Chronic  Hepatitis  B,  at  maaaring  di  nila  tanto  na 
dala  pa  nila  ang  mikrobyo  matapos  silang  gumaling.  Ang 
ilan  naman  ay  maaaring  may  matagal  nang  sakit  sa  atay 
na  tumuloy  na  sa  dbmaalis  na  hepatitis,  pagpalya  ng  atay 
(Cirrhosis)  o kanser  sa  atay.  Sa  anumang  kaso,  maaari 
nilang  ipasa  ang  impeksiyon  o mikrobyo  sa  ibang  tao,  at 
ang  mga  ito  ay  maaaring  magkaroon  ng  hepatitis. 

Sino  Ang  Nanganganib? 

Kahit  sino  ay  maaaring  magkaroon  ng 
Hepatitis  B.  Subali’t  may 
populasiyon  na  may  db 
pangkaraniwang  dami  ng 
hepatitis.  Kabilang  dito  ang 
• Asyano  o taga^Pasipiko 
• Taga^Haiti 
• Aprikanong 
taga^Sub  Sahara 
• Eskimong  taga^Alaska 
• Tagapag^alaga  ng 
kalusugan 


• Gumamagamit  ng  gamot  na  iniiniksiyon  sa  ugat 

• Nakikipagtalik  sa  iba’t  iba  na  hindi  nagdingat 

• Naninirahan  sa  mga  institusiyon,  tulad  ng  mga  tagaos- 
pital  o asilo  para  sa  mga  nasiraan  ng  bait 

Paano  Kumakalat  Ang  Hepatitis  B? 

Ang  Hepatitis  B ay  maaring  kumalat  nang  dbpansin  sa 
pamamagitan  ng  iba’t  ibang  paraan. 

IPaghawak  o pagkadikit  sa  impektadong  dugo  at  mga 
kagamitan  sa  pagkuha  at  pagsalin  nito. 

Maaaring  ipasa  ang  Hepatitis  B sa  pagsasalin  ng  dugo 
(transfusions)  kung  ang  nasabing  dugo  ay  hindi 
nasuri  para  sa  mikrobyo.  Sa  Estados  Unidos 
lahat  ng  pagsasalingdugo  ay  sinsusuri  na  ngayor 
upang  matiyak  na  walang  HBV.  Subalit:  Ang 
pagbibigay  ng  dugo  ay  HINDI  laging  dahilan  ng 
impeksiyon.  Ang  HBV  ay  maaari  ding  kumalat 
dahil  sa  paghihiraman  ng  karayom  pang' 
iniksiyon,  labaha,  o mga  gamit  na  maaaring 
may  bahid  ng  katiting  na  dugo. 

2Paghawak,  o pagsalo  sa  mga  impek- 
tadong  tubig  galing  sa  katawan. 

Maaaring  mahanap  ang  HBV  sa  ihi,  tamod? 
luha,  laway,  gatasngina,  at  minsan  sa  dumi  o tae 
Makukuha  din  ito  sa  seksuwal  na  pakikipagtalik/ 


^ Pagkahawa  Sa  Pagsilang 


Maaaring  ipasa  ng  mga  buntis  ang  HBV  sa  kanilang 
mga  sanggol,  madalas  sa  panganganak.  Ito  ang 
pangkaraniwang  paraan  ng  pagkalat  ng  HBV  sa  Dakong 
Silangan  at  mahihirap  na  bansa. 

4Pagkahawa  Mula  Sa  Mga  Kabahay 

Maaaring  kumalat  ang  HBV  sa  isang  kabahayan 
kung  may  impektado  doon,  nguni’t  hindi  pa  tiyak  kung 
papaano  ito  naikakalat  sa  ganitong  situwasyon. 

Paano  Natutuklasan  Ang  Hepatitis  B? 

Dahil  hindi  halata  kung  ang  isang  pas^ 
yente  ay  may  HBV,  ang  pinakatiyak  na 
paraan  sa  pagtuklas  ng 

mikrobyo  ay  ang 
pagsuri  ng  dugo 
(blood  testing). 


Alam  ng  mga  tagapag^alaga  ng  kalusugan  kung  ano  ang 
wastong  pagsusuri. 


Ano  Ang  Mga  Palatandaan  Ng  Hepatitis  B? 


Sa  ilan,  maaaring  katamtaman  lamang  ang  anyo  ng  impek^ 
St^on,  tila  ba  isang  mahinang  tipo  ng  trangkaso.  Ang 
ilang  tao,  tulad  ng  mga  bata,  ay  maaaring  ni  hindi  mapag^ 
kitaan  ng  sintomas. 

Ang  ibang  tao  naman  ay  maaaring  may  malubhang 
sintomas  tulad  ng  pagduduwal  o pagsusuka,  lagnat,  pag' 
orin,  sakit  sa  tiyan,  sakit  sa  laman,  at  pagtatae. 

Maaring  kulay^duyaw  ang  kanilang  balat  at  mata  at  ang 

'kahel.  Ang  mga 
impektado  ay  maaring 
magkaroon  ng  ilan  o 
lahat  ng  mga  sintomas 
na  ito  — o di  kaya’y  wala. 

Ano  Ang  Dapat 
Gawin  Kung  Impektado 
Ng  HBV? 

Ang  mga  naghihinalang  may 
HBV  sila  ay  dapat  makipag' 
kita  sa  kanilang  doktor,  nars 
o tagapag^alaga  ng  kalusugan. 
Kailangang  suriin  ang  dugo  upang 
matiyak  ang  impeksiyon.  Ang  mga  may 
malubhang  sintomas  tulad  ng  patuloy  na  pagsusuka  ay 
maaaring  ma'Ospital. 

Ang  mga  may  hepatitis  ay  hindi 
dapat  magpagod;  dapat  silang 
kumain  ng  matimbang,  db 
mataba,  at  masustansiyang 
pagkain.  Dapat  umiwas  sa  alak  at 
uminom  lamang  ng  gamot  na 
pinayagan  ng  doktor.  Mahalaga  ang 
patuloy  na  pagpapatingin  sa  doktor, 
nars  o propesyonal  na  tagapag^alaga 
ng  kalusugan.  Kahit  na  gumaling 
ang  isang  pasyente  sa  malub^ 
hang  hepatitis,  maaaring 
hindi  sila  tinubuan  ng  antb 
bodies  o pamatay^bisa 
sa  katawan,  at  maaari 
pa  rin  silang  makahawa. 

Nanganganib  din  silang 
magkaroon  ng  sakit  sa 
atay  sa  hinaharap. 


Kinakailangan  silang  magpatingin  ng  regular  sa  doktor. 

Sino  Ang  Dapat  Suriin  Para  Sa  Hepatitis  B? 

Bawa’t  buntis  na  Asyano  o taga^Pasipiko  ay  dapat  mag^ 
pasuri  para  sa  HBV.  Makikitang  marami  sa  kababaihan 
ang  may  HBV  kahit  na  hindi  nila  naalaalang  nagkaroor^ 
sila  ng  sakit  sa  atay  kailanman.  Kung  hindi  natuklasan 
agad  na  sila  pala’y  may  HBV,  nanganganib  ang  kanilang 
isisilang  na  sanggol.  Ang  pagbakuna  lamang  sa  sanggol 
ang  makapagliligtas  sa  bata.  Ang  bakuna  ay  ibinibigay  sa 
oras  ng  pagsilang,  at  dalawa  pang  iniksiyon  ang  isusunod 
— sa  gulang  ng  isang  buwan  at  anim  na  buwan.  Ang 
bakuna  ay  walang  panganib  at  mabisa. 

Sinumang  naghihinalang  may  sintomas  ng  HBV 
ay  dapat  magpasuri.  May  ilang  doktor  na  nagmumung^ 
kahi  na  dapat  magpasuri  ang  lahat  ng  Asyano  o taga^ 
Pasipiko  dahil  sa  maaaring  maipasa  ang  mikrobyo  ng 
walang  kapansin-pansing  sintomas. 

Paano  Maiiwasan  Ang  Pagkalat  Ng  HBV? 

Ang  mga  may  Hepatitis  B o nagdadala  ng  mikrobyo  ay 
dapat  sumunod  sa  mga  tagubiling  ito  upang  huwag  mag' 
kalat  ng  HBV: 

• Iwasan  ang  pagpapahiram  ng  mga  pansariling  gamit  na 
maaring  may  bahid  ng  dugo  o tubig'katawan,  halim- 
bawa,  labaha,  sipilyo,  gamit^kainan,  karayom  na  pang' 
iniksiyon 

• Huwag  magbibigay  ng  dugo  kailanman 

• Takpan  ang  mga  hiwa,  sugat  o bukas  na  galis 


• Sabunin  at  hugasan  ang  kamay  'matapos  gamitin  ang 
banyo  o kasilyas 

• Dapat  ipasuri  para  sa  HBV  ang  mga  anak,  asawa  at/o 
katalik 

• Gumamit  ng  supot  o kondom  upang  hindi  maipasa  ang 
HBV  habang  nagtatalik 

Pagpigil  Sa  Pamamagitan  Ng  Bakuna 

Ang  mga  hindi  pa  nagkakaroon  ng  Hepatitis  B ay 
maaaring  magpabakuna  upang  mapagsanggalang  ang  sarili 
laban  sa  mikrobyo.  Ipinapayo  ang  mabisang  bakunang  ito 
sa  mga  naninirahan  sa  kabahayang  mayroong  may  sakit 
ng  Chronic  Hepatitis,  at  sa  mga  bagong^silang  na  sanggol 
ng  mga  inang  may  HBV. 


This  broehure  is  available  in  English,  Ghinese, 
Korean,  Laotian,  Samoan,  Tagalog  and  Vietnamese. 

Gopyright  1991.  Assoeiation  of  Asian  Pacific 
Gommunity  Health  Organizations,  1212  Broadway, 
Suite  730,  Oakland,  CA  94612,  510^272-9536. 
All  rights  reserved. 

/ This  publieation  was  made  possible  by 
Vrederal  grant  number  MCJ061009  from  the 
Bureau  of  Matemal  and  Child  Health. 
Additional  funding  was  provided  by  the 
Office  of  Minority  Health. 

1992 


Illustrated  by  Ellen  Joy  Sasaki 
Designed  by  Peter  Matsukawa 


